Allah Mai Mulki, Mamallaki 

Lallai shi ne Allah mai mulki.. “Mai mulki tsarkakakke” (Al-hashru : 23) 

“Mai Mulki” 

“Mamallaki mai mulki” .. wanda mulki nasa ne, ya siffata da siffar mulki, sifa ce ta 
girma da xaukaka, da rinjaye da jujjuya al’amura, shi ne wanda yake da cikakken 
tasrifi a cikin halitta da umami da sakamako, duniyar sama da qasa 

https://www.with-allah.com/ha/allah-mai-mulki-mamallaki 




